WikipediA 


Tsonga 


Tsonga er níger-kongó mál talað af 2 milljónum í suðaustur Afríku. Finna má smellihljóð í málinu en þó eru 
þau afar sjaldgæf. Öll, eða næstum öll, sagnorð enda á -a í nafnhætti líkt og í íslensku. Ritað með latínuletri. 


Töluorð 


Tsonga 

íslenska 

N'we 

einn 

Mbirhi 

tveir 

Nharhu 

þrír 

Mune 

fjórir 

Ntlhanu 

fimm 

Tsevu 

sex 

Nkombo 

sjö 

Nhungu 

átta 

Kaye 

níu 

Khume 

tíu 

Khume (na) n'we / Khumen'we 

ellevu 

Khume (na) mbirhi / Khumembirhi 

tólf 

Khume (na) nharhu / Khumenharhu 

þrettán 

Makhume mambirhi / Makumembirhi 

tuttugu 

Makhume manharhu / Makumenharhu 

þrjátíu 

Mune wa makhume / Makumemune 

fjörtíu 

Ntlhanu wa makhume / Makumentlhanu 

fimtíu 

Dzana 

hundrað 

Gidi 

þúsund 



Tsonga er talað einkum á 
dökkgræna svæðinu. 


Dæmi 


Faðir vor (Tsonga): 

Tata wa hina la nge matilweni, 

vito ra wena a ri hlawuleke; 

a ku te ku fuma ka wena; 

ku rhandza ka wena a ku endliwe misaveni, 

tanihi loko ku endliwa tilweni. 

U hi nyika namuntlha vuswa bya hina bya siku rin'wana ni rin'wana; 

u hi rivalela swidyoho swa hina, 

tanihi loko na hina hi rivalela lava hi dyohelaka; 





























u nga hi yisi emiringweni, 
kambe u hi ponisa eka Lowo biha, 
Amen. 


Sótt frá „https://is.wikipedia. 0 rg/w/ir 1 dex. php?title=Tsonga&oldid=1550322“ 


Þessari síðu var síðast breytt 1. febrúar 2017, klukkan 10:44. 

Textinn er gefinn út samkvæmt Creative Commons Tilvísun-DeilaEins leyfi. Sjá nánar í notkunarskilmálum. 




